









DDRYLLIAD Y 'SCHILLER? 


Agerlong ysblenydd perthynol i Germani, yr hon a gollwyd, 

| nos Wener, Mai (fed, 1875, gerllaw y Bishop's Lighis, 
Penaance, ar ei bhaith o New York i Loegr. Yny ddamwaiw 
dorcalonus hon, aeth dros dri chant o eneidiau ŵr dyfrWyd 
Jfedd, 


| l Ffyrdd Duw sydd yn y moroedd, 
| Ac yn y dyfroedd mawr, 
* Uwch deall nac amgyffred 
| Preswylwyr dacar lawr ; 
Olwynion ei ragluniaeth, 

A'u hodiaeth droion cudd, 
I bawb o'r teulu dynol 
Yn fythol ddirgel sydd. 








2 


2 Mae rhai ar fryniau llwyddiant, 

Ac ereill dan y don, 

Mae rhai'n mwynhau dedwyddwch 
Heb derfysg dan eu bron : 

Ac ereill yn galaru | 
Wrth yfed trwy eu hoes 

O ddyfroedd chwerwon Mara, 
O! ddyfned yw eu loes. 


3 Roedd crew yr hoenus “Schiller” 

Yn cychwyn idd eu taith 

O dref Caerefrog Newydd 
Heb ofni'r moryn maith ; 

Y llong farchogai'n nwyfus 
Y wen-don yn ddiofn, 

A. dawnsiai yn gysurus 
Ar frigau'r tonau dofn. 


4. Yn iach, yn iach hwy ganent 
I fro'r gorllewin dir, 
I'r fordaith hwy gychwynent 
A'u calon heb un cur; 
'Roedd miwsig yr awelon 
Yn hwyliau'r “ Schiller” lan, 
Yn enyn yn eu calon 
Ryw nefol, ddwyfol dan. 


5 Fel hyn y llong a:bwyliai 
Yn nwyfus ynei rhawd, 
Heb feddwl byth. y deuai 
I'w thynged mnrhyw ffawd ; 


NS eu Mn as ' 
MR TC 2 Awyr ^e 
^ CC cv. eU Z 9 


a My ef 


ee 


9 


Meddyìiai'r teithwyr gwrol 
I lanio yn Lloegr gu, 

A rhai yn nhir Germania, 
Ond Ow ! nid felly bu. 


Er cwrdd a llwyddiant perffaith 
Drwy'r fordaith olaf hon, 
Nes cyrhaedd yn ddyogel 
I borthladd Plymouth bron ; 
Ond Ow! ar lanau Cernyw, 
Y noson dywell, ddu, 
Fe d'rawai'r llong âr greigiau, 
Nes llwyr ddymchwelwyd hi. 


O __'r gwaeddi a'r dolefain 
Yn awr sy'n mysg y gwyr, 

Wrth wel'd mai eu tyngedfen 
Yw boddi'n ymyl tir! 

Fe neidiai rhai yn wallgo” 
I'w claddu yn y don, 

A chladdu eu holl obeithion 
Y nos fythgofus hon. 


O! famau calonrwygol 
A'u plant diniwed cu, 

Yn awr y sydd yn gwylltio 
Yn ngwyneb angen du: 
Ymostwng' raid er gwaeddi, 

Ac er gwallgofi bron ; 
Ow! bellach rhaid eu claddu 
Yn nyfnder dig y don. 











4 


9 'Y cadben mwyn a'r meddyg 
A gladdwyd yn yr aig, 
Âc ereill.a waredwyd 
Ar ddanedd oer y graig; ^> | 
Ond O! ytrichan'dewrion | 
“A soddwyd yn y lli', MM sg | 
O ymyl eu hanwylion, 
A'u hoer gwynfanus gri. 


'Í0 Fe ddaw ein.hadeg ninau 
I fyn'd i byrth y bedd; 
Rhaid myn'd i wyneb angen, 
A. theimlo min ei gledd ; 
Oael bod ar ddelw Iesu, | 
' Ni ddygwydd niwed in; Win ym 
Pan fyddom yn trafaelu. * 
Yn unig yn y glyn. 








Nŵ ehaniaieir $ neb argraffu y gên hon heb gomniaiad | 


'rABGRAYFWYD YN SWYDDFA'R “8OUTH WALB9 PRES8,.' 


yr Awdwr. | 








